50 


50 nor 


39 


DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


Ang hustisya ay nararapat na ipagkaloob 

sa mga inaapi at pinagsasamantalahang 
mamamayan. Ang mga makabayang abogado 
at iba pang paralegal na nagsusulong ng 
tunay na hustisya at pagkakapantay-pantay 
ay binubuklod sa bandila ng Lupon ng mga 
Manananggol para sa Bayan (LUMABAN). 


Ally. Kolando Olalia 


Makabayang ahugado, 
lagapaglanggol ng bayan 


(Setyembre 3, 1934 - Nobyembre 13, 1986) 


Si Rolando “Ka Lando” Olalia ay 

isang abogado at anak ng lider- 
manggagawang si Felixberto Olalia, 
Sr. Naging aktibo siya sa kilusang 
paggawa lalo noong Martial Law. 
Naglingkod siya bilang tunay na 
manananggol na nagsulong ng 
karapatan ng mga manggagawa para 
sa sahod, pag-uunyon at iba pa. 


Dinukot si Atty. Olalia noong panahon 
ng Martial Law ng mga elemento ng 
Philippine Constabulary at natagpuan 
na lamang na patay kinabukasan. 


